
QURANI TAKATIFU 


Swahili Quran Translation 


by 

Sheikh Abdullah Saleh Al-Farsy 
(Former Chief Kadhi of 
Zanzibar & Kenya) 




Ina Aya 30 


SURATUL MULK ,na Makara 2 


(Imeteremka Makka) 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa, na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1. Ametukuka yule ambaye Mkononi mwake 
umo ufalme (wote)j Naye ni mwenye uweza juu ya 
kila kitu. 

2. Ambaye ameumba mauti na uhai ili 
kukujaribuni (kukufanyieni mtihani); ni nani 
miongoni mwenu mwenye vitendo vizuri zaidi. Naye 
ni Mwenye nguvu na Mwenye Msamaha; 

3. Ambaye ameumba mbingu saba zilizo 
tabakatabaka, (moja juu ya moja); huoni tafauti 
yoyote katika uumbaji wa Mwingi wa rehema. Hebu 
rudisha macho (yako uzidi kutazama); je unaona 
kosa? 

4. Tena rudisha macho (yako) mara nyingi 
zaidi; jicho lako litarudia hali ya kuwa limehizika na 
umechoka. 

5. Na kwa hakika Tumeipamba mbingu ya 
karibu hii kwa mataa, na Tumeyafanya ili kuwapigia 
mashetani; na Tumewawekea tayari adhabu ya Moto 
uwakao (kwa nguvu). 

6. Na kwa waliomkufuru Mola wao iko 
adhabu ya Jahanamu (inawangojea). Na ni marejeo 
mabaya yaliyoje! 

7. Watakapotupwa humo watasikia rindimo 
(mngurumo) iake, na hali ya kuwa inafoka 

8. Unakaribia kupasuka kwa hasira (yake juu 

ya wabaya). Kila mara litakapotupwa humo kundi 
(la wabaya) walinzi wake watawauliza: (( Je! 

Hakukufikieni Mwonyaji? 






y 9y £ 

o w» 


©^ jU & 

©jS— 

®^9i yfis&stfr&jivg, 

© 3 ^ 3 ' 


1. Sura hii Mtume aiikuwa anapenda kiia mtu awe anayaweka machoni madhumunt ya Aya zake, kama 
alivyoitaja Hadithi hii Imam Attabarany na Imam Abd bin Humeid na wengineo. Na Mtume alikuwa ana dasturi 
ya kuisoma kila usiku kabla ya kulala, kama alivyotaja Imam Attirmdhy na wengineo. Yote ni makumbusho ya 
uweza na neema za Mungu. 

Anaona mtu humu kuwa mambo yote yamo katika mkono wa Mwenyezi Mungu, kwa hivyo amuabudu Yeye 
amuombe Ycye na amtegemee Yeye tu basi. 

Mambo yote ni ya Mungu Atakalo ndiio huwa 

Ndiye Pweke mwenye quwa Mwenye amri na shani. 


712 





JUZUU 29 


AL-MULK (67) 


TABARAKA 


9. Watasema: “Kwa nini? Alitujia Muonyaji, 

lakini tulikadhibisha na tulisema: ‘Mwenyezi 

Mungu hakuteremsha chochote, nyinyi hamumo ila 
katika upotofu (upotevu) mkubwa’.” 

10. Na watasema: <( Kama tungalikuwa 

tunasikia au tungalikuwa na akili hatungekuwa katika 
watu wa Motoni (leo).” 

11. Wakakiri dhambi zao; (lakini hapana faida). 
Basi kuangamia kumewastahikia watu wa Motoni. 

12. Hakika wale wanaomuogopa Mola wao, na 
haii ya kuwa hawamuoni, watapata msamaha na 
malipo makubwa. 

13. Na ficheni kauli zenu au zidhihirisheni; 
hakika Yeye ni Mjuzi wa yaliyomo vifuani, (seuze 
yanayosemwa au kufanywa). 

14. Oh! Asijue aliyeumba! Naye ndiye avijuaye 
visivyojulikana na vinavyojulikana. 

15. Yeye ndiye aliyefanya ardhi iwe inaweza 
kutumika (kwa kila myatakayo) kwa ajili yenu. Basi 
nendeni katika pande zake zote na kuleni katika 
riziki zake, na kwake Yeye ndiyo marejeo (yenu 
nyote). 

16. Je! Mnadhani muko salama kwa (Mwenyezi 
Mungu) ambaye uko mbinguni (ufalme wake 
mkubwa) ya kuwa Yeye hatakukudidimizeni ardhini, 
tahamaki hiyo inataharaki (na nyinyi, 
inakudidimizeni chini kama walivyodidimizwa hao 
wa zamani)? 

17. Au mnadhani mko saiama kwa (Mwenyezi 
Mungu) ambaye yuko mbinguni (ufalme wake 
mkubwa), ya kuwa Yeye hatakuleteeni kimbunga 
chenye changarawe (zikuangamizeni changarawe 
hizo)? Mtajua vipi maonyo yangu. 

18. Na bila^ shaka walikadhibisha wale wa kabla 
yao; basi kulikuwaje kukasirika kwangu? 
(Niliwaangamiza kabisa. Na wao wataangamizwa 
vile vile). 

19. Je! hawawaoni ndege walioko juu yao 
namna wanavyozinyosha (mbawa zao) na kuzikunja? 
Hakuna anayewazuilia (wasianguke) ila (Mwenyezi 


<1)1* L& t* 


©^lcJ^I 






ajj&i 

cj <jeS$ 1 6 (JoJ' yfc 


liSoMJU 




©j&j 




12. Huku ndiko kucha Mungu, sio kujionyesha mbele za watu — akiwa faragha hakuna shetani kumshinda 
yeye. Aya hii ina tafsiri mbili. Moja ndiyo hiyo tuliyoitaja juu. Na nyingine ni hii tuliyoitilia haya maelezo. Tafsiri 
yake inakuwa: "Hakika wale wanaomuogopa Mwenyezi Mungu wanapokuwa faragha, watapata msamaha na 
malipo makubwa.” 

15 - Aya hii ni moja ya Aya zinazohimiza watu wawache nchi zao kama hawatengenekewi hapo; wende nchi 
nyingine. Na ziko nyingi kama hizi, kama Aya ya 97 ya Suratun Nisaa. 


713 


48 





JUZUU 29 


Al -MIJIK ( 67 ) 


TABARAKA 


Mungu) Mwingi wa rehema. Hakika Yeye anaona 
kila kitu. 

20. Au ni lipi hilo jeshi lenu liwezalo 
kukunusuruni pasipo (Mwenyezi Mungu) Mwingi wa 
rehema? Hawako makafiri ila katika kudanganyika. 

21. Au ni nani ambaye atakupeni riziki kama 
Akizuia riziki zake (Mwenyezi Mungu)? Bali wao 
wanaendelea tu katika uasi na chuki. 

22. Je! Anayekwenda akisinukia kwa uso wake 
ni muongofu au anayekwenda sawasawa katika njia 
iliyonyoka? 

23. Sema: “Yeye ndiye aliyekuumbeni na 

akakupeni mashikio na macho na nyoyo.” Ni 
kidogo kabisa shukurani yenu. 

24. Sema: “Yeye ndiye aliyekutawanyeni katika 
ardhi, na kwake mtakusanywa.” 

25. Na wao wanasema (kwa kejeli): “Lini 
(itatimizwa) ahadi hii (ya kuja Kiama) ikiwa 
mnasema kweli?” 

26. Sema: “Ujuzi wake uko kwa Mwenyezi 

Mungu; na hakika mimi ni Muonyaji (tu) 

abainishaye (aliyotumwa kuyabainisha).” 

27. Lakini watakapokiona karibu, nyuso za 

waliokufuru zitahuzunika (kweli kweli siku hiyo), na 
itasemwa: “Hayo ndiyo mliyokuwa mkiyaomba (yaje 
— basi yamekuja).” 

28. Sema: “Niambieni kama Mwenyezi Mungu 
akiniangamiza mimi na waiio pamoja nami au 
akiturehemu, basi ni nani atakayewalinda makafiri 
na adhabu iumizayo?” 

29. Sema: “Yeye ndiye Mwingi wa rehema; 
tunamuamini Yeye, na tunamtegemea Yeye; na 
karibuni hivi mtajua ni nani aliye katika upotofu 
(upotevu) ulio dhahiri.” 

30. Sema: “Mwaonaje, kama maji yenu yakiwa 
yamezama, (yamedidimia chini), basi nani 
atakuleteeni maji (safi) yatiririkayo?” (Ni Yeye tu 
Mwenyezi Mungu; basi muabuduni Yeye tu). 


c ,JJ £ Z J & 

& oj l k ' 

«iUJf Jk ijJ» 1 

I H 5 fef 
Sfi; 

® Jj, ol J' liju» &£ 


14 ist Wj 'i* W 

_ »3 l 
© 

© «^ijjfl IJ- 4 » J ZS,j 

jl 40 1 Ig&if (jJ f^*;l 

(I^ 1 

. ^ dii jrUjii Jf 


7U 




SURATUL QALAM 
( Imeteremka Makka) 


Ina Makara 2 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa, na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

I. Nuun. (Naapa kwa) kalamu na yale 
wayaandikayo (kwa kalamu hizo) 



(jj La* jokZJ\ 


j u 


2 . Kwa neema ya Mola wako wewe si 
mwendawazimu. (Makafiri wakimwambia Mtume 
— kwa ajili ya kumtukana tu — kuwa yeye ni 
mwendawazimu). 

3. Na kwa hakika una malipo yasiyokatika 
(yataendelea maisha). 

4. Na biia shaka una tabia njema kabisa. 


© i&K S* 


© jli ijiiY elf 


5 . Basi karibuni hivi utaona, na wao pia 
wataona 

6. Ni nani mwenye wazimu miongoni mwenu; 
(ni wewe au wao. Wao ndio wendawazimu). 

7. Hakika Mola wako anamjua aliyepote 
katika njia yake na anawajua sana walioongoka. 

8. Basi usiwatii wanaokadhibisha. 

9. Wanapenda ungaiikuwa laini (kwao; 
ukawapaka mafuta kwa nyuma ya chupa), nao 
wakawa laini (kwako; wakakupaka mafuta kwa 
nyuma ya chupa). 

10 Wala usimtii kila muapaji sana, aliye dhalili 

1 1 . Msengenyaji (msemaji watu), aendaye akitia 
fitina 

12. Azuiaye kheri, anayedhulumu vtumbe 
wenziwe, anayemuasi Mwenyezi Mungu 

13. Mwenye roho ngumuj (na) juu ya hayo 
(hana nafuu hata chembe), kama kitu 
kilichopachikwa kisipachikike vizuri. 





© \y>S 

© ckj&i £3 

© ) \iij 



2-7. Anasifiwa M’.ume na analiwazwa na anakanushiwa wazimu waliokuwa wancmsambikizia (wanamsingizia) 
makafiri. Akutukanaye hakuchagulii tusi. 

8- 1 5. Zinatajwa baadhi ya sifa za watu wabaya ambazo inataka mtu ajiepushe nazo. Na tnaambiwa mtu 
asikubali kufanya unaftki katika dtni, akabania haki. Eleza haki tu, kila mtu aisikiye 


715 




JUZUU 29 


AL-OAl.AM (68) 


tabaraka 


14. Kwa ajili ya kuwa ni mwenye mali na 
watoto (ndio anatakabari?). 

15. Anaposomewa Aya zetu anasema: “(Hizi) 
ni simulizi za uwongo za watu wa zamani.” 

16. Tutamtia kovu juu ya pua yake, 
(tutamdhalilisha). 

17. Hakika tutawatia mtihanini (Makureshi) 
kama tulivyowatia mtihanini wenye shamba, 
walipoapa kwamba watayavuna (mazao yake) 
itakapokuwa asubuhi (ili wasionekane na maskini 
wakaombwa) 

18. Wala hawakumvua (maskini hata mmoja, 
hawakusema: “Ila Fulani na Fulani na . . . ndio 
tutawapa).” 

19. Basi ulilifikia (shamba hilo) msiba mkubwa 
utokao kwa Mola wako; na hali wao walikuwa 
wamelala 

20. Ikawa kama lililoungua 

21. Asubuhi wakaitana 

22. Ya kwamba: “Nendeni mapema kondeni 
mwenu ikiwa mnataka kuvuna (bila kuonekana na 
maskini).” 

23. Basi walikwenda na huku 
wakinong’onezana 

24. Ya kuwa: “Leo maskini asiingie humo 
mwenu ” 

25. Na wakenda asubuhi, hali wanadhani kuwa 
wanao uweza wa kuzuia (maskini). 

26. Basi walipoliona (limeungua vile walidhani 
kuwa silo) wakasema: “Bila shaka tumepotea, (Siko 
huku; silo shamba letu hili; tumepotea) ” 

27. (Walipotazama zaidi wakayakinisha kuwa 
ndilo walisema). — “Bali tumenyimwa (mavuno 
yake).” 

28. M-bora wao akasema: “Je! Sikukuambieni 
(msitie nia mbaya ya kuwazuilia haki yao maskini? 
Sasa) rejeeni kwa Mola wenu, mtubie kwake.” 

29. Wakasema: “Utukufu ni wa Mola wetu! 
Hakika tulikuwa madhalimu. (Basi tusamehe Mola 
wetu).” 

30. Basi wakakabiliana kulaumiana. 


U ‘<iS 




5s&y*yi 




® 




® vjZft 

® I e/l 

©«#£ ’jsijpf 




17-33 Kisa cha baadhi ya waliolipwa baadhi ya makosa yao hapa ulimwenguni. 


716 


JUZUU 29 


AL-OALAM (68) • 


TABARAKA 


31. Wakasema: “Hasara yetu! Hakika tulikuwa 
'tumeruka mipaka (ya Mwenyezi Mungu). 5 ’ 

32. “Asaa Mola wetu atatubadilishia (shamba) 
lililo bora kuliko hili; hakika sisi tunajipendekeza 
(sasa) kwa Mola wetu. 55 

33. Namna hivi inakuwa adhabu (ya Mola 
wako duniani). Na adhabu ya Akhera ni kubwa 
zaidi, laiti wangalijua! 

34. M Hakika wanaomcha Mwenyezi Mungu 
watakuwt na Pepo (Mabustani) yenye neema, kwa 
Mola wao. 

35. Je! Tuwafanye wanaotii sawa na waasi? 

/ 

36. Mumekuwaje! Mnahukumu namna gani? 


V 

jU$i | 




37. Au mnacho kitabu mnachokisoma 

(ambacho ndani yake mumeambiwa) 

38. Kuwa mtapata (siku) hiyo mnayotaka? 

39. Au, mnazo ahadi juu yetu za kudumu 
mpaka siku ya Kiama ya kuwa mtapata 
mnayojihukumia? 

40. Waulize: “Ni nani miongoni mwao 

dhamini wa haya? 55 

41. Au wana washirika (katika haya 

wanayoyasema)? Basi nawawalete washirika wao hao 
wakiwa wanasema kweli. 


$ ’fijUk ;t diV# 


42. (Na wawalete) hiyo siku kutakayokuwa na 
mateso makali, na wataitwa kusujudu lakini 
hawataweza 

43. Macho yao yatainama chini; unyonge 
utawafunika. Na hakika walikuwa wakiitwa 
kusujudu walipokuwa salama (na walikataa). 

44. Niache na wanaokadhibisha Hadithi hii 
(Qurani). Tutawavuta kidogo kidogo katika adhabu 
yetu) kwa mahali wasipopajua 

45. Na ninawapa muda; kwa hakika nguvu 
zangu ni kubwa (mipango yangu imara). 

46. Au unawaomba ujira; na wao wanaelemewa 
na gharama hiyo? 

47. Au iko kwao (ilimu ya) siri (waliyopewa 
Mitume) wanaiandika; (kwa hivyo hawahitaji hii 
unayowaambia wewe)? 


L\ C-P U&==y^l 

t>Jw" fc#. 

."T. \f\ * , > t'cJ» •>'< 

V * 7* 7 ij 7 t * ■» 7 f' 

(• ? / j ■’//''. 7»f J,5’ / 


35-43 Wanasutwa wanaoona kuwa hata wabaya watalipwa mema. 


717 


JUZUU 29 


AL-OALAM (68) 


TABARAKA 


48. Basi subiri kwa hukumu ya Mola wako, 

wala usiwc kama mmezwa na Chewa (Nabii 
Yunusi). (Kumbuka) alipolingana, (alipomwita 

Mwenyezi Mungu), na hali ya kuwa amezongwa 
(barabara). 

49. Kama isingelimfikia neema kutoka kwa 

Moia wake, bila shaka angalitupwa ufukoni, na hali 
ya kuwa mwenye kulaumiwa. 

50. Lakini Moia wake alimchagua na 

akamfanya miongoni mwa watu wema. 

51. Na wale makafiri hukurubia kukutelezesha 

kwa (ukodozi wa) macho yao, wanaposikia mauidha 
(yako); na husema: “Hakika yeye ni 

mwendawazimu.” 

52. Na hayakuwa haya, (hii Qurani) L\a ni 
ukumbusho kwa walimwengu. 




wUJ' duj Ai'j JG (?i| 

r\ 'L ' 

\ ' jjiT uIj 

© J, uVj" i, Gy 4 

i') 


48. Tumckitaja kisa chake Nabii Yunusi mahala pengi. Pamoja ni katika Aya ya 87 ya Suratul Anbiyaa na 
Aya ya 139 ya Surat Wassaaffat. 

$ 1 . Uchukivu wa makafiri ulivyokuwa mkubwa sana juu ya Mtume hata ilikuwa hu»kurubia kuanguka kwa 
macho yao wanayomkodolea anapowapitia. 


718 



Ina Ava ,S2 SURATUL HAQQAH Ina Makara 2 

(Imeteremka Makka) 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 


kuneemesha neema ndogo ndogo. 



1. 

Tukio (tokeo) la haki! 


2. 

Nini hilo Tukio, (Tokeo) la haki? 



3 - 

Na nini kitakujulisha — nini hilo 

tukio, 


(tokeo) la haki? (Kiama hicho). 

4 - 

Thamudi na Adi walikadhibisha Kiama. 


5 - 

Basi Thamudi waliangamizwa kwa 

balaa 


kubwa. 



•• V * 

6. Na ama Adi waliangamizwa kwa 
mkali usiozuilika 

upepo 

TP-y, (St) 


7. Aliowapelekea masiku saba na michana 
minane, moja kwa moja bila kusita; utaona watu 
wameanguka (kifudifudi) kama kwamba ni magogo 
ya mitende (yaliyolala chini), matupu (yawazi 
ndani). 

8. Basi je! unamuona mmoja wao aliyebaki? 


i Ujii j^. 

oM 


9. Na Firauni na waliomtangulia na (watu wa) 
miji iliyopinduliwa (chini juu), walikosa nao. 

10. Wakawaasi Mitume wa Mola wao; «ndipo 
akawakamata kwa mkamato wenye nguvu sana. 

11. Maji yalipofurika (katika zama za Nuhu) 
sisi tulikupandisheni katika hicho kinachokwenda 
(baharini, jahazi). 


®%S fSgjg ig, 


12. Ili tuifanye ukumbusho kwenuj na shikio 
lisikialo lisikie, (lidhibiti). 

13 - Na litakapopulizwa baragumu mpulizo 
mmoja tu (wakafa viumbe vyote) 



14. Na ardhi na milima ikaondolewa na 
ikavunjwa mvunjo mmoja 

15. Siku hiyo hilo tukio litakuwa 

limekwishatokea; (nayo ndio Kiama) 



719 





JUZUU 29 


'AL-HAOOAH (69) 


TABARAKA 


16. Na mbingu zitapasuka; basi siku hiyo, 
zitakuwa dhaifu kabisa 

17. Na Malaika watakuwa kandoni mwake 
(hizo mbingu); na Malaika wa namna nane 
watachukua Kiti cha Enzi cha Mola wako juu yao 
(hawa wa dasturi). 

18. Siku hiyo mtahudhurishwa — haitafichika 
siri yenu yoyote. 

19. Basi ama yule atakayepewa daftari lake kwa 
mkono wake wa kuume (kulia) atasema (kwa 
furaha): “Haya! Someni daftari langu (nililopewa 
sasa hivi).” 

20. “Hakika nalijua ya kuwa nitapokea hisabu 
yangu (kwa vizuri, kwani nikifanya mazuri).” 

21. Basi yeye atakuwa katika maisha ya raha 

22. Katika Pepo tukufu. 

23. Vishada vya matunda yake vitakuwa karibu; 
(vinachumika bila ya taabu). 

24. (Waambiwe) : “Kuleni na mnywe kwa 
furaha kwa sababu ya vitendo mlivyofanya kaitka 
siku zilizopita. ” 

25. Walakini atakayepewa daftari lake katika 
mkono wake wa kushoto basi yeye atasema: “Oo! 
Laiti nisingalipewa daftari langu:” 

26. “Wala nisingalijua ni nini hisabu yangu:” 

27. “Laiti (mauti) yangemaliza (kila kitu 
changu)” 

28. “Mali yangu haikunifaa.” 

29. “Usultani (ukubwa) wangu umenipotea.” 

30. (Kusemwe): “Mkamateni na mtieni 

makongwa.” 

31. “Kisha mtupeni Motoni ” 

32. “Tena katika mnyororo wenye urefu wa 
dhiraa sabini muingizeni, (mtaiizeni).” 

33. Hakika yeye alikuwa hamuamini Mwenyezi 
Mungu Mtukufu. 

34 - Wala (hajihimizi wala) hahimizi (wenziwe) 
kulisha maskini. 








-V ' V? 


jf$V\ 

• ©£2j3t 


C * 


✓ 


@ BjiiS 

©8 lili 


35. Basi leo hapa hana rafiki mpenzi 



720 


JUZUU 29 


AL-HAQQAH (69) 


TABARAKA 


36. Wala hana chakula ila maji ya usaha (wa 
walio Motoni) 

37. Hawakili (chakula> hicho isipokuwa 
wakosa. 

38. Basi naapa kwa mnavyoviona. 

39. Na msivyoviona 

40. Kwa hakika hii ni kauli iliyoletwa na 
Mjumbe (wa Mwenyezi Mungu) mwenye hishima 
(kubwa). 

41. Wala si kauli ya mtunga mashairi (kama 
mnavyosema). Ni michache sana mnayoyaamini 

42. Wala si kauli ya mchawi (kama 
mnavyodai). Ni kidogo kabisa kuwaidhika kwenu. 

43. Ni uteremsho utokao kwa Mola wa viumbe 
vyote. 

44. Na kama (Mtume) angelizua juu yetu 
baadhi ya maneno tu 

45. Bila shaka tungalimshika kwa mkono wa 
kuume, (wa kulia) 

46. Kisha kwa hakika tungalimkata mshipa 
mkubwa wa moyo (tukamtoa roho yake). 

47. Na hapana yo yote katika nyie angeweza 
kutuzuia naye. 

48. Kwa hakika hii (Qurani) ni mawaidha kwa 
wanaomcha Mungu. 

49. Na kwa yakini tunajua kuwa miongoni 
mwenu wamo wanaokadhibisha. 

50. Na it'akuwa ni sikitiko, (majuto) juu ya 
wanaokanusha. 

51. Na hakika hti ni haki ya yakini. 

52. Basi litukuze jina la Mola wako aliye Mkuu 


& yj (-4 

<MK£afEfJS 
g ajl u, eJLiv' 

© ‘4>lj 


© 


5 w 






44-47. Mwenyczi Mungu hana mchezo na mtu anayetaka kuyachezea maneno yake. 

45. Makadiyani Katika hit Aya waliyoifanya kuwa ya 46 wametia ukaftri wao tena wa kumdaia Utume mtu 
wao, na wakajidai kuwa An Nasfy na Ibnul Qayyim wamesema kuwa mtu akidai Utume akaisht miaka 2 3 baada 
ya madat hayo atakuwa Mtumc wa kwelt. Waongo kabisa; hawakusema haya hawa wala mwanachuont mwingine 
yoyote wa Kuslatnu.'Huu m usingizio tu wanaowasingizia hao wanavyuoni. Hao walikuwa wakitaia umri alioisht 
Mtume baada ya kupata Utume; wao wakaptndua hivt. Mwisho wa kutaja kwetu ukaftrt wa kudai Utume baada ya 
Nabii Muhammad m katika marejezo ya Aya ya 40 ya Suraiul Ahzaab. 


721 




SURATUL MA’ARIJ /*« Makam 2 

( Imeteremka Makka) 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye ^ 

kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye ’* ' " 

kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1 . Muulizaji aliuhza juu ya adhabu 
itakayotokea 

2. Juu ya makafiri — ambayo hapana awezaye X 

kuizuia “ "" " 

3. Kutoka kwa Mwenyezi Mungu, Mwenye 4 A)| ^4 

utukufu mkubwa. 


6 


4. Malaika na Roho hupanda kwake katika 
siku ambayo muda wake ni miaka elfu hamsini. 
(Siku moja hiyo ya kuhisabiwa huko Kiama; kwa 
vishindo vyake wataiona kama miaka khamsini elfu). 

5. Basi subiri kwa subira njema. 

6. Kwa hakika wao wanakiona kiko mbali 
(hicho Kiama) 

7. Nasi tunakiona kiko karibu. 

8 . Siku mbingu zitakapokuwa kama shaba 
iliyoyayuka 

9. Na milima itakuwa kama sufi (inayoruka) 

10. Wala jamaa hatamuuliza jamaa (yake). 


rjt 


1 1 . (Ingawa) watafanywa waonane. Mwenye 
kosa atatamani ajikomboe katika adhabu ya siku 
hiyo kwa kuwatoa watoto wake 

12. Na mke wake na ndugu yake 

13. Na jamaa zake waliomzunguka kwa kila 
upande 



1 1 . Aiatamani mtu siku hiyo ajikomboe kwa kila kinachomkinika naye, lakini wapi; hakikubaliwi kikomboleo 
chochote kile kiwacho, hata ulimwengu mzima akiutoa. 

N B. — Na hapa husomwa Yawmiidhw si Yawmaidhw. Na iie ya mbele yake katika Aya ya 10 husomwa 
Walaa Yas-alu si Walaayus alu. 


722 



JU7UU 29 


AL MA ARIJ (70) 


TABARAKA 


14. Na (kuvitoa) vyote vilivyomo katika ardhi, 
kisha aokoke 

15. Lakini wapi! Kwa hakika huo ni Moto 
uwakao (barabara) 

16. Unaobabua mara moja ngozi ya mwili. 

17. Utamwita kila aliyegeuza mgongo na 
akageuka (kuyatupa mafunzo ya Qurani) 

18. Na akakusanya (mali), kisha akayahifadhi 
(bila ya kuyatolea Zaka wala sadaka). 





j" 







19. Kwa hakika Binadamu ameumbwa, hali ya 
kuwa mwenye papatiko 

20. Inapomgusa shari huwa mwenye fazaa 

21. Na inapomgusa kheri huwa anaizuilia 

22. Ua wanaosali; (hao hawana sifa mbaya 
hiyo) 

23. Ambao wanadumisha Sala zao 

24. Na ambao katika mali zao iko sehemu 
maalumu 

25. Kwa ajili ya aombaye na anayejizuilia 
kuomba (japo muhitaji) 

26. Na ambao wanasadiki siku ya Malipo 

27. Na ambao wanaiogopa adhabu (itokayo) 
kwa Mola wao. 


VSi 151 
ijy .51? 
& 

7 oi | 7' ' « u. S I * -'i x 

© J*?., 5 

c -V 7 i " , < ■' 7 uJ 7 > '1 .".s 


28. Hakika adhabu ya Mola wao si ya 
kusalimika nayo mtu (mbaya). 

29. Na ambao wanahifadhi tupu zao 

30. Isipokuwa kwa wake zao au wale 
iliyowamiliki mikono yao ya kuume, basi hao 
hawalaumiwi 

31. Lakini wanaotaka kinyume cha haya, basi 
hao ndio wanaoruka mipaki. 

32. Na ambao wanaangalia amana zao na ahadi 
zao (maagano yao) 

33. Na ambao ni imara katika ushahidi wao 

34 - Na ambao wanazihifadhi Sala zao 

(hawazipuuzi). 



v ' V. 1 > ?•{> > * 








1 3 


19-3 5- Luiaiajwa umbilc baya la binadamu ambalo akjfanya mema haya yaliyotajwa hiamwondokca Umbile 
hilo baya, awe aliyefuzu dumani na Akhera. 


723 


JUZUU 29 


AL-MA ARIJ ( 70 ) 


TABARAKA 


35. Hao ndio watakaokuwa katika Mabustani 
wakihishimiwa. 


© 4- 




36. Wana nini wale waliokufuru 
wanakutumbulia (wanakukodolea) macho tu? 




£&» tp 


37. Vikozi-vikozi (Vikosi-vikosi) kwa upande 
wa kulia na kwa upande wa kushoto! 

38. Je, kila mmoja katika wao anatumai 
kwamba ataingizwa katika Pepo hiyo ya neema? 

39. Sivyo! Hakika tumewaumba kutokana na 
kile wanachokijua. (Maji ya uzazi. Basi ndio 
wataingia- Peponi tu kwa kuwa wameumbwa kwa 
•majf^ya uzazi?) 


©cfe ci 6. 


40. Basi naapa kwa Mola wa mashariki zote na 
magharibi zote kwamba' sisi tunaweza 

41. Kuwabadili (na kuleta) walio bora kuiiko 
wao; na sisi hatushindwi (na kitu). 

42. Basi waache wapige porojo na wacheze,- 
mpaka waione siku yao wanayoahidiwa 

43. Siku watakapotoka makaburini kwa upesi 
kama kwamba wanakimbilia mfunda (mede), 
(mfundo wao, wanaposhindania) 

44. Macho yao yatainama, unyonge 
utawafunika. Hiyo ndiyo siku waliyokuwa 
wakiahidiwa. 


u*.\» i ,»»»*/' 7 * 

(3^*. - 

2-i. p&o I crS 

V ' 7 ’ .,£l » \ 

j.S' aji iitu. r 

iis=. 4 


38,39. Wanasimangwa makafin na wanaondoshewa tamaa yao hiyo ya kutumai kuiiwa Peponi bila ya kufanya 
amah njema. 

43. Makadiyani Katika Aya wahyoifanya >a 44 wamegeuza muradi wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu 
anataja hapo yatakayotokea Ktama, wao wanasema yametokea Makka. Wao hamu yao kumpinga Mungu tu kwa 
va kweli aiscmayo! 


724 



JUZUU 29 


TABARAKA 



Ina Ava 28 SURAT NUH Ina Makara 2 

dmeteremka Makka) 

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

i. Hakika sisi tulimtuma Nuhu kwa watu 
wake, ya kwamba waonye watu wako kabla ya 
kuwajia adhabu iumizayo. 



2. Akasema: Enyi watu wangu! Kwa hakika 

mimi ni Mwonyaji niliye dhahiri kwenu 




3. Ya kuwa Muabuduni Mwenyezi Mungu 
na Mcheni na mnitii 

4. Atakusameheni madhambi yenu na 
atakuahirisheni (bila ya balaa) mpaka muda 
uliowekwa. Hakika ijapo ajali itokayo kwa 

Mwenyezi Mungu haizuiliki. Laiti mngejua! 

< 

5. Akasema: Ee Mola wangu! Kwa hakika 

nimewalingania, (nimewaita) watu wangu usiku na 
mchana 

6. Lakini mwito wangu haukuwazidishia iia 
kukimbia; 

7. Na kila mara niiipowaita Uwasamehe, 
waliziba mashikio yao kwa vidole vyao, na 
walijifunika nguo zao (gubigubi), na walizidi 
kuendelea (na kufuru) na wakafanya kiburi kingi. 

8. Tena niliwaita kwa jahari 

9. Kisha nikawatangazia kwa kelele; tena 
nikasema nao kwa siri. 

10. Nikawaambia: Ombeni msamaha kwa 

Mola wenu. Hakika yeye ni Mwingi wa msamaha 

1 1 . Atakuleteeni mawingu yanyeshayo mvua 
nyingi 



1 Kinaiaiwa kisa cha Nabii Nuhu kwa urcfu na kazi ngumu kabisa aliyoifanya kwa muda wa miaka 950 
mfululizo, kama ihvyobainishwa katika Aya ya 14 ya Suraiul Ankabut. Basi tusichoke katika kufundisha mema 
hata ikiwa hatuioni upesi natija yake. Natija itakuja tu. 


725 




JUZUU 29 


NUH (71) 


TABARAKA 


12. Na atakupeni mali na watoto, na 
atakupeni mabustani, na atakufanyieni mito. 

13. Mumekuwaje hamuweki hishima ya 

Mwenyezi Mungu . 

14- Na hali yeye amekuumbeni namna baada ya 
namna? 


©ljl>’l 


^ 5 - Je, hamuoni jinsi Mwenyezi Mungu 
alivyoziumba mbingu saba tabaka-tabaka (moja juu 
ya moja) 

16. Na akaufanya mwezi ndani yake uwe nuru 
na akalifanya jua kuwa taa? 

17- Na Mwenyezi Mungu amekuotesheni katika 
ardhi, (kama) mimea 

18. Kisha atakurudisheni humo na atakutoeni 
tena. 

19. Na Mwenyezi Mungu amekufanyieni ardhi 
kuwa (kitu kizuri) mlichotandikiwa 

20. Ili mtembee humo katika njia zilizo pana. 

21. (Nabii) Nuhu akasema: Mola wangu! 

Hakika hao wameniasi na wamewafuata ambao mali 
yao na watoto wao hawakuwazidishia ila hasara. 

22. Na wakafanya hila kubwa kubwa (za 
kubatilisha dini). 

23. Na ambao waliwaambia (wafuasi wao): 
* Msiache miungu yenu, wala msiwache Waddi wala 
Suwaa wala Yaghutha Wala Yauka wala Nasra. 5 
(Majina ya waungu wao wa kisanamu). 

24. Nao wamekwishapoteza (watu) wengi; 

wala usiwazidishie madhalimu hawa ila kupotelea 
mbaii! 

25. Basi kwa ajili ya makosa yao 

waligharikishwa wakaingizwa Motoni, wala 

hawakuwapata wa kuwanusuru mbele ya Mwenyezi 
Mungu. 

26. Na Nuhu (akazidi) kusema: Mola wangu! 
Usimuache juu ya ardhi mkazi wake yoyote katika 
makafiri. 

27. Hakika ukiwaacha watapoteza watu wako 
(waliotengenea) wala hawatazaa ila (watoto) waovu 
wenye kufuru (kama wao). 






■SfiV&SS « &5 55 'j ijig; 
d \jjjj c-4.5 

4di\ % \ \'z&= 

©Ijjjjl djl UJJ 4 '5 jjo 


(ft) UVJ 


©ijiS - 


726 



JUZUU 29 


NUH (71) 


TABARAKA 


28. Mola wangu! Nighufirie mimi na wazee 
wangu, na kila aliyeingia nyumbani mwangu hali ya 
kuwa ni Mwislamu, na Waislamu wanaume na 
Waislamu wanawake; wala usiwazidishie madhalimu 
ila maangamizo. 





# 


727 



'na Aya 28 SURATUL JINN Ina Makara 2 

(Imeteremka Makka) 


Kwa jina la Mwenyczi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1 . Sema: Imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi 
moja la majini lilisikia (Qurani) likasema: ‘Hakika 
tumesikia Qurani ya ajabu 

2. ‘ Inaongoza katika uongofu; kwa hivyo 
tumeiamini, wala hatutamshirikisha yoyote tena na 
Mola wetu 

3. ‘Na kwa hakika utukufu wa Mola wetu 
umetukuka kabisa, hakujifanyia mke wala mwana 

4. 'Na kwa hakika wapumbavu miongoni 
mwetu walikuwa wakisema maneno yaliyopindukia 
mipaka juu ya Mwenyezi Mungu 

5. ‘Nasi tulikuwa tukidhani ya kuwa watu na 
majini hawatasema uwongo juu ya Mwenyezi 
Mungu 

6. ‘Na hakika kulikuwa na wanaume miongoni 
mwa wanaadamu wakijikinga kwa wanaume 
miongoni mwa majini; kwa hivyo wakawazidishia 
taklifu; (kama hivi wenye pepo wakataka hao 
mapepo kuchezewa ngoma na kuchinjiwa wanyama) 

7. ‘Na kwa hakika wao walidhani kama 
mlivyodhani nyinyi ya kuwa Mwenyezi Mungu 
hataleta (Mtume) yoyote. 

8. ‘Nasi tulizigusa mbingu (tulikwenda 
mbinguni) tukaziona zimejaa walinzi wenye nguvu 
na nyota (zing’arazo) 








//«/ rx r«r tl' >1 ' 1 1 \X! < 


& \s& fruvi&o&gg'&s 
u. 

©CjS’ 




l. Tumetaja habari yao katika Aya ya 29 ya Suraiul Ahqaf Hapa inatajwa kwa urefu. 

Makadiyani Wamepindua vile vile maana ya Jini kama walivyopindua katika Qurani yote nzima ya Mwenyezi 
Mungu. Na tuliwajibu katika marejezo ya Aya ya 1 1 1 ya Suraiul An-am, na katika Aya nyingine za Sura hii, na 
katika Suratul Aaraf na nyinginezo. Wao raha yao ni kumpinga Mwenyezi Mungu kwa anayoyasema, na 
kumpinga Mtume wake. Mtume amewambia Majini khasa, kama alivyosema Mwenyezi Mungu. Wao wanasema 
hao ni Mayahudi. Hawampati mfasiri yoyote, wa Qurani aliyesema kuwa hao walikuwa si Majini ila ni Mayahudi. 

7- na 26. Katika hizt Aya waLizozifanya za 8 na 27 wametambalia tena kumdaia Utume huyo mtu wao 
wenyewe peke yao. 


728 




JUZUU 29 


AL-JINN (72) 


TABARAKA 


9. 'Na hakika tulikuwa tukikaa humo katika 
baadhi ya makao ili kusikiliza; lakini anayetaka 
kusikiliza sasa atakuta kimondo (kijinga cha moto) 
kinamvizia 

10. ‘Nasi hatujui kama wanatakiwa shari wale 
wanaokaa katika ardhi au Mola wao anawatakia 
uwongofu (kheri). 

11. 'Na hakika katika sisi wako wema na 
wengine katika sisi ni kinyume cha hayo: tumekuwa 
njia mbali mbali 


& iSShKMUttotiiflld 

e?a.i aii 


12. 'Nasi tulijua ya kuwa hatuwezi kumshinda 
Mwenyezi Mungu katika nchi wala hatuwezi 
kumponyoka kwa kukimbia (katika mbingu) 

13. 'Nasi tulipousikia uwongofu tuliuamini; basi 
anayemuamini Mola wake hataogopa kupunjwa wala 
kutwikwa (kubebeshwa) dhambi (za mtu mwengine) 

14. ‘Nasi wamo miongoni mwetu waliosilimu na 
wamo miongoni mwetu wanaokengeuka 
Waliosilimu hao ndio waliotafuta uwongofu 



©ijij 6W2Q$;£:f<s3 


15. ‘Na wanaokengeuka hao watakuwa kuni za 
Jahanamu.’ 

16. Na kama wangalishika kwa imara njia 
(iliyonyoka) tungaliwanywesha maji kwa wingi, 
(yaani tungeliwastarehesha). 

17. Ili tuwajaribu; (tuwafanyie mtihani) kwa 
hayo. Na anayepuuza kumkumbuka Mola wake 
atamsukuma katika adhabu ngumu 

18. Na kwa hakika misikiti (yote) ni ya 
Mwenyezi Mungu, basi msimuabudu yoyote pamoja 
na Mwenyezi Mungu 


U ijttaii 

©S£ 


19. Na hakika mja wa Mwenyezi Mungu (Nabii 
Muhammad) aliposimama kumuomba (Mola wake 
mmoja tu) walikuwa karibu kumuangukia 
(wamuangamize kwa kuhamaki kwao). 

20. Sema: “Ninamuabudu Mola wangu tu wala 
simshirikishi na yoyote.” 

2 1 . Sema:“Mimi sikumilikiini kukudhuruni wala 
kukuongoweni/’ 




eiiafc5w*?,'{|j6a(efci3i 


19 - 23 . Tazama yaliyomflka Mtume na namna alivyokuwa akiwajibu. Basi usishtuke kwa vishindo 
vitakavyokuflka katika kulingania kheri na kukataza shari, na jawabu yako iwe kama hii ya Mtume. 


729 


49 



JUZUU 29 


AL-JINN (72) 


TABARAKA 


22. Sema: “Bila shaka hakuna yoyote awezaye 
kunilinda na Mwenyezi Mungu, wala sitapata makao 
ya salama ila Kwake Yeye tu 

23. Ila kwa kufikisha (ujumbe) utokao kwa 
Mwenyezi Mungu na amri zakej (hapo nitapata 
salama). Na watakaomuasi Mwenyezi Mungu na 
Mtume wake, basi bila shaka watapata moto wa 
Jahanamu, wakae humo milele.” 

24. Hata watakapoyaona wanayoahidiwa, ndipo 
watakapojua ni nani mwenye msaidizi dhaifu na 
mwenye idadi ndogo. (Wakimwambia Mtume: 
Msaidizi wake — Mwenyezi Mungu — ni dhaifuj 
na wafuasi wake ni wachache). 

25. Sema: “Sijui kama yako karibu hayo 
mnayoahidiwa au Mola wangu atayawekea muda 
mrefu. 

26. Yeye ndiye Mjuzi wa siri; wala 
hamdhihirishii yoyote siri yake 

27. Isipokuwa Mtume wake aliyemridhia. 
Huyo yeye humwekea walinzi mbele yake na nyuma 
yake 

28. Ili ajue (huyo Mtume) ya kuwa (Mitume 
wengine) wamefikisha ujumbe wa Mola wao (kwa 
dhibiti barabara kama anavyoflkisha yeye). Na 
anayajua (Mwenyezi Mungu) yote waliyo nayo, na 
ameidhibiti idadi ya kila kitu.” 


& & 3i tfi 

'A SS 015 il 




>0' Uo (jL (JJ 

‘&U JJij 1^5 (J-. 

id; jgr ijiiiT 33 jt;u 3 
0'slc $ s 


26 . Hii ni moja katika zile Aya nyingi kabisa zinazovunja habari za utazamiaji 
Wapiga bao waongo Waongo sana kabisa 

Yanapita kwao mambo Hawayajui kabisa 


730 




JUZUU 29 


TABARAKA 



/m, Aya 20 SURATUL MUZZAMMIL 

(Imeteremka Makka) 


tna Makara 2 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha 'neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. ' 

1. Ewe uliyejifunika maguo! 

2. Simama usiku (kucha kufanya ibada)j ila 
muda mdogo (tu hivi) 

3. Nusu yake au ipunguze kidogo 

4. Au izidishe — na soma Qurani vilivyo. 

5. Hakika sisi tutakuteremshia kauli nzito. 

6. Hakika kuamka usiku (na kufanya ibada) 
kunawafikiana zaidi na moyo, na maneno (yake) 
yanatuwa zaidi. 

7. Hakika mchana una shughuli nyingi. 

8. Na litaje jina la Moia wako na ujitupe 
kwake kwa kweli. (Usitafute mizimu wala uchawi 
wala . . .) 

9. (Yeye ndiye) Mola wa mashariki na 
magharibi — hakuna muabudiwa ila Yeye, basi 
mfanye kuwa mlinzi (wako). 

10. Na subiri juu ya hayo wasemayo (hao 
makafiri) na uwaepuke mwepuko mwema. 

11. Na niache mimi na hao wanaokadhibisha 
walioneemeka, na uwape muhula (muda) kidogo (tu 
hivi). 


ijj 






®*S 3 

©iki -jk&l *2S>i<jJ Ta’A', 


1. Waarabu walikuwa wana dasturi ya utani na kupeana majina ya mafumbo kwa jambo dogo tu hili mtu 
analolifanya. Na Qurani imeteremka kwa msemo wa Kiarabu. 

Mtume pale mwanzo ulipomjia Wahyi alishtuka, akarejea kwa Bibi Khadija na homa ya Nderema (ya kitapo) 
anatetemeka. Akamwambia huyo Bibi “Nifunike nguo kubwa.” Basi Mwenyezi Mungu akamsemeza kwa jina la 
Utani hapa na katika Sura ya pili yake, akamwambia “Ewe uliyejifunika maguo! Simama! Jitoe katika maguo 
uliyojifunika. Ufanye haya sasa uliyoamrishwa.” Bast tamko la Muzzammil lililo katika Sura hii ni sawa sawa na 
tamko la Muddaththir lililo katika Sura ya pili vjke. 

2. Mwanzo wa Uislamu — kabla ya kuwako mambo mengi ya kufanya — walihimizwa kukithirisha Ibada. 
Kisha zikapunguzwa kwa sababu zilizotajwa hapo katika Aya ya 20. 

Na mwanzo wa Sura hii na mwanzo wa Sura ya piii yake ni katika Sura za mwanzo kabisa; na hiyo Suratul 
Muddaththir ndiyo Sura ya pili khasa japokuwa imewekwa mahala pa Sura ya 74. 


731 




JUZIJU 29 


AL-MUZZAMMIL (73) 


TABARAKA 


12. Hakika tuna (namna namna ya) adhabu na 
Moto uwakao (kwa ukali kabisa) 

13. Na chakula kikwamacho (kisakamacho) lylfc j i? 

kooni na adhabu iumizayo. 


14. Katika siku ambayo ardhi na milima 
itakapotetemeka, na milima itakuwa kama 

mkusanyiko wa mchanga usiojishika. 

13. Hakika sisi tumekuleteeni Mtume aliye 
shahidi juu yenu, kama tulivyompeleka Mtume kwa 
Firauni. 

16. Lakini Firauni alimuasi huyo Mtume, basi 
tukamtesa mateso makubwa. 

17. Basi nyinyi mkikufuru, mtawezaje 
kujihifadhi na (balaa ya) siku ambayo itawafanya 
watoto kuwa wenye kutoka mvi (wazee)? 

18. Mbingu zitapasuka (siku) hiyo; ahadi yake 
(Mwenyezi Mungu) itatekelezwa tu. 

19. Kwa hakika hii (Qurani) ni mawaidha, basi 
anayetaka atajifanyia njia (nzuri ya kwenda) kwa 
Mola wake. 

20. Kwa hakika Mola wako anajua kuwa wewe 
unasimama (kumuabudu Mwenyezi Mungu) karibu 
na thuluthi mbili za usikuj na (pengine) nusu yake, 
na (wakati mwengine) thuluthi yakej na baadhi ya 
watu walio pamoja nawe (wanafanya haya pamoja 
nawe), na Mwenyezi Mungu ndiye anayepanga 
vizuri kadiri ya urefu wa usiku na mchana. Anajua 
kuwa huwezi kufanya hivyo, basi amekusameheni; 
kwa hivyo someni kiasi kinachosahilika tu kwenu 
katika Qurani. Anajua ya kuwa baadhi yenu 
watakuwa wagonjwa na wengine watasafiri katika 
ardhi wakitafuta fadhila ya Mwenyezi Mungu, na 
wengine watapigana katika njia ya Mwenyezi 
Mungu, kwa hivyo someni kilicho sahali humo. Na 
simamisheni Sala na toeni Zaka, na Mkatieni 
Mwenyezi Mungu sehemu njema (katika mali yenu 
iwe ndiyo Zaka na sadaka na . . .). Na kheri yoyote 
mnayoitanguliza kwa ajili ya nafsi zenu mtaikuta kwa 
Mwenyezi Mungu imekuwa bora zaidi na ina 
thawabu kubwa sana. Na ombeni msamaha kwa 
Mwenyezi Mungu; hakika Mwenyezi Mungu ni 
Mwingi wa kusamehe (na) Mwingi wa kurehemu. 











li'). (i'jAO 






‘iV ttai 


8 



i$. Katika Aya waliyoifanya kuwa ya 16 wametia chungu ya farumu ya uwongo ya kumdaia. Utume huyo 
mtu wao. Tazama marejezo yetu katika marejezo ya Aya ya 40 ya Suratul Ahzaab. 


732 



JU2UU 29 TABARAKA 



/*» Aya 56 SURATUL MUDDATHTHIR 

(Imeteremka Makka) 

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1. Ewe uliyejifunika maguo 

2. Simama uonye (viumbe) 

3. Na Mola wako umtukuze 

4. Na nguo zako uzisafishe 

5. Na Mabaya yapuuze, (endelea kuyapuuza) 

6. Wala usiwafanyie ihsani (viumbe) ili upate 
kujikithirishia (wewe hapa duniani) 


Ina Makara 2 


& ss asjs 


7. Na kwa ajili ya Mola wako fanya subira 
(kwa kila yatakayokufika). 

8. Litakapopigwa parapanda (la Kiama) 

9. Siku hiyo itakuwa siku ngumu 

10. Kwa makafiri; haitakuwa nyepesi. 

1 1 . Niache mimi na niliyemuumba peke yangu 

12. Na nikamjaalia awe na mali nyingi 

13. Na watoto waonekanao (kila mahala) 

14. Na nikamtengenezea mambo yake 
kumtengezea (kuzuri kabisa) 

15. Kisha anatumaini nimzidishie! 

16. Wapi! Hakika yeye alikuwa anazipinga Aya 
zetu. 

17. Basi nitamtesa kwa mateso makuu. 


& 3 J 3 ' 

X ■> " *V\< K’< 

V \” J i '■> '& 
i ' C, • ' 


11-26. Anahadidiwa yule mpingaji mkubwa kabiw wa Uislamu mwanzo kabisa ulipokuja Uislamu. Nayc m 
Walyd bin Al Mughyra. ami yake Abu Jahl. Na jina khasa la Abu Jahl ni Amr bin Hisham bin Al Mughyra. 
Nyumba hii mwanzo wa Uislamu ilikuwa ya uadui mkubwa kabisa usiokuwa na mfano juu ya Waislamu na Uislamu. 
Na mwisho wake ikawa katika nyumba za kani kubwa za kuupigania Uislamu. Majenerali hawa mashuhuri wa 
Kiislamu — Khalid bin Walid. Ikrima bin Jahl. Harith hin Hishaam na wengineo — wanatokana na nyumba hii. 


733 




JUZUU 29 


AL-MUDDATHTHIR (74) 


TABARAKA 


18. Hakika yeye alifikiri na akapima (la kusema 
kuitukana Qurani) 

19. Basi ameangamia. Namna gani alivyokadiri 
(katika kuitukana kwake Qurani) 

20. Tena ameangamia. Namna gani alivyokadiri 
(katika kutukana kwake). 

2 1 . Kisha akatazama 

22. Kisha akakunja kipaji (chake) na akafmya 
uso 

23. Kisha akaipa mgongo (haki) na akatakabari 
(akajivuna) 

24.. Na akasema: “Hayakuwa haya (aliyokuja 
nayo Muhammad) ila ni uchawi ulionukuliwa (kwa 
wachawi wakubwa kabisa wa zamani) ” 

25. "Hayakuwa haya (anayoyasema) ila ni kauli 
ya binadamu.” 


e'JZp 

©J— . J (J-^ 

%-j&\ 

Z>\ 


26. Karibuni hivi nitamtia katika Moto 
(unaowaka kweli kweli). 

©jJL* <£J JoL-» 
* 

27. 

Na ni nini kitakachokujulisha Moto huo? 


28. 

Haubakishi wala hausazi. 


29. 

Unababua ngozi mara moja. 


30. 

Juu yake wako (walinzi) kumi na tisa. 

©^s- 

31. Na hatukuweka walinzi wa huo Moto ila 
Malaika, wala hatukuifanya idadi yao (hiyo ya kumi 
na tisa) ila kuwa mtihani kwa wale waliokufuru; ili 



wawe tia yakini waliopewa Vitabu (kabla yenu), na 
walioamini wazidi katika imani yao, wala wasiwe na 
shaka wale waliopewa Kitabu (kabla yenu) wala 
Waislamu, na ili walio na ugonjwa katika nyoyo zao 
na waliokufuru waseme: “Apendelea nini Mwenyezi 
Mungu kwa mfano huu?” Namna hii Mwenyezi 
Mungu humuacha kupotea amtakaye na 
humuongoza amtakaye. Wala hapana yoyote ajuaye 
majeshi ya Mola wako ila Yeye tu; na wala haikuwa 
(kutaja Moto na mambo yake) iia ni ukumbusho 
kwa viumbe. 

32. Sivyo! Naapa kwa mwezi. 

33. Na kwa usiku unapokucha. 


3 1 . Mwenyezi Mungu ana miiihani yake namna kwa namna 
Basi naiuyaamini kila yaliyosihi kuwa yanatokana na Mwenyezi 


'Pi’\ &J' 
@J'S §& 


anayowafanyia waja wake kuonyesha imani yao. 
Mungu na yanatokana na Mtume. 


734 


JUZUU 29 


AL-MUDDATHTHIR (74) 


TABARAKA 


34. Na kwa asubuhi inapopambazuka 

35. Hakika huo (Moto) ni moja katika (balaa) 
kubwa (kabisa) 

36. Ni onyo kwa binadamu 

37. Kwa anayetaka miongoni mwenu 

kutakadamu (kwenda mbele) au kutaakhari (kurejea 
nyuma). 

38. Kila nafsi itafungika (Motoni) kwa (amali 
mbovu) ilizozichuma 

39. Isipokuwa watu wa kuliani (watu wa kheri) 

40. (Hao watakuwa) katika Mabustani, wawe 
wanaulizana 

41. Juu ya watu wabaya (wawaambie): 

42. “Ni kipi kilichokupelekeni Motoni?” 

43. Waseme: “Hatukuwa miongoni mwa 

waliokuwa wakisali ” 

44. “Wala hatukuwa tukilisha maskini ” 

4$. “Na tulikuwa tukizama (katika maasia) 
pamoja na waliokuwa wakizama ” 

46. “Na tulikuwa tukikadhibisha siku ya 
hukumu ” 

47. “Mpaka mauti yakatujia.” 

48. Basi hautawafaa uombezi wa waombezi 
(wowote wale). 

49. Basi wana nini? Wanapuuza onyo hili! 

50. (Wanakwenda mbio ili wasisikie onyo hili) 
Kama kwamba ni mapunda, wanaokwenda mbio 

$i. Wanaokimbia simba! 

52. Ati kila mmoja katika wao anataka apewe 
nyaraka zitakazofunuliwa (Siku ya Kiama; za Amali 
zao zilizoandikwa na Malaika — wanafanya stihzai 
kwa kutaka haya tangu sasa) 

$3. Sivyo, bali wao hawaiogopi Akhera. 

54. Sivyo hivyo. Kwa haika huo ni ukumbusho. 


Tsj, 

4$\ "teM 







©^i^u 



©^uji tzu, m 

v '•> . ■>* -'OAi i 7 


2. ~ ' - V 7 * 7, 4\y 

© «J*» |<V6 

b 7 ££ 




v 






43-33- Zinatajwa baadhi ya sababu za kuwapclekca watu kuingia Motoni. 


735 


JUZUU 29 


AL-MUDDATHTHIR (74) 


TABARAKA 


55. Basi anayetaka atakumbuka (na asiyetaka 
basi). 

$6. Na hawatakumbuka isipokuwa apende 
Mwenyezi Mungu: Yeye ndiye anayestahiki 

kuogopwa, na Mwenye kusamehe. 




736 


U \ 



JUZUU 29 


TABARAKA 


< l-t) (*&') 


.* r*0<-.r-'-O^ «-»r- ‘-tNjur ^ ur » io t^*pour“_%*o*-r*- • -ic ’ 

c'J.V, (V.V^^.V. r* cVjn Vjo J. V» f» 


lOOr- ^ ', J- -«- « ^vj Or ‘ 

rvt,* .V-> o J*Vn r» i. 


lna Aya 40 SURATUL QIYAMAH 

Ina MaUiara 2 

(Imeteremka Makka) 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa, na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 



I . Naapa kwa siku ya Kiama 


2. Tena naapa kwa nafsi inayojilaumu; (kuwa 
mtafufuliwa na mtalipwa). 

Jjii 3 ; 

3. Anadhani mtu ya kuwa sisi hatutaikusanya 
mifupa yake? 


4. Kwa nini! Sisi tunaweza (hata) 
kuzisawazisha ncha za vidole vyake (tutakapomfufua 
mara ya pili, ziwe kama zilivyokuwa duniani). 



5. Lakini mtu anataka tu kuyakataa yaliyo 
mbele yake (ili ajipe moyo kuwa hakuna kitu huko 
Akhera, azidi kufanya maovu). 



6. Anauliza: (kwa shere) “Itakuwa lini hiyo 
siku ya Kiama?” 


7. (Itakuwa siku hiyo), wakati litakapoparama 


jicho 


8. Na mwezi utakapopatwa 


9- Na jua na mwezi vikakutanishwa (katika 
kupatwa) 

J-tSi 

10. Mtu atasema siku hiyo: “Pa wapi mahali pa 
kukimbilia? ,, 

6 yji 3 Jii' 

“ ■> 

1 1 . (Aambiwe): “La! Hakuna mahali pa 

kukimbilia! ,, 



I . Imeiiwa Sura hii Suratul Qiyama kwa ajili ya kutajwa ndam yake habari nyingi za Kiama. si kwa ajili ya hiyo 
sababu wahyotaja wamirzai katika tafsiri yao. 

4. Aya hn ni moja katika zile Aya zinazoonyesha ajabu ya maneno ya Qurani na kusibu kwake. Mwenyezi 
Mungu anasema hapa kuwa siku ya kufufuliwa viumbe atavirejesha viungo vya viumbe kama vile vilivyokuwa. sawa 
sawa: hata ncha za vidolc vya kila mtu vitarejea kama vilivyokuwa. Sasa kiasi cha myaka mia hivi ndio watu wa 
Ulaya vvametambua kuwa alama za ncha za vidole vya binadamu hazishabihiani — kila mtu ni namna mbali na 
mwenziwc. Basi Quram imeyataja haya zamani na kusema kuwa alama za ncha za vidole vya kila mtu zitarejea kama 
vile zilivyokuwa. Wanataka nini mengine zaidi kuliko haya tunayoyasema kila siku y*. ukweli wa maneno yaliyosemwj 
katika Qurani‘’ Hayaanguki chim yaliyosemwa humo. 


737 



JUZUU 29 


AL-QIYAMA ( 75 ) 


TABARAKA 


12. Siku hiyo marejeo ni kwa Mola wako (tu). 

13. Siku hiyo ataambiwa mwanaadamu 

ahyoyatanguliza na ahyoyaakhrisha. 

14. Bah mtu ni shahidi juu ya nafsi yake 

15. Ingawa anatoa nyudhuru zake za uwongo. 

16. Usiutikise uhmi wako kwa (kuufanyia 
haraka) wahyi (unapoteremka. Wewe sikihza tu. 
Usiseme kitu). 

17. Kwa hakika ni juu yetu kuukusanya na 
kuusomesha (kukukusanyia na kukusomesha). 

18. Wakati tunapokusomea, basi fuata 
kusomwa kwake. 

19. Kisha ni juu yetu kuubainisha 

(kukubainishia). 

20. Sivyo! Bah nyinyi mnapenda maisha ya 
hapa duniani 

21. Na mnaacha (kuyashughuhkia) maisha ya 
Akhera. 

22. Nyuso (nyingine) siku hiyo zitang’ara (kweli 
kweli) 

23. Zinamtazama Mola wao (au neema 
alizowapa). 

24. Na nyuso (nyingine) siku hiyo zitakunjana 

25. Zitajua ya kuwa zitafikiwa na msiba 
uvunjao uti wa mgongo. 

26. Sivyo (hivi mnavyofanya)! (Roho) 
itakapoiikia katika mituhnga (mifupa ya mabega) 


05 

| iSVJ; 

61 jCt 


x 5 *** 

©I 3$ U 


1 r- . '*?» > - 


27. Na kukasemwa: “Ni nani wa kumzingua (na 
kumpoza mgonjwa huyu)?” 

28. Na mwenyewe akajua kwa hakika kuwa 
hiyo ni (saa ya) kufariki (dunia) 




16. Mtume ilivyokuwa hajui kuandika wala kusoma kilichoandikwa, ahfanya khofu kubwa kabisa kwa kuona 
ataidhibiti vipi hiyo Qurani itakayokuwa anateremshiwa, kila siku Chungu ya Aya nyingine nyingine. Ndio 
anaambiwa asifanye khofu hata chembe. Mwenyezi Mungu atamwezesha kuhifadhi papo hapo kila anachotamkiwa 
na Jibrili wala asisahau maisha yake. Basi akawa kama alivyoambiwa. 

16-19. Mwisho wa maelezo ya Aya wahzozipa nambari hizi 17-20 wametia kule (a) kumdaia Utume mtu 
wao. Na tumejtbu sana habari hii. Na wametia (b) kukataa Naskh. Na haya tumeyataja katika marejezo ya Aya ya 
106 ya Suratul Baqarah. 


738 


JUZUU 29 


AL-QIYAMA (75) 


TABARAKA 


29. Na utakapoambatanishwa muundi kwa 
muundi 

30. Siku hiyo ni kuchungwa (tu) kupelekwa 
kwa Mola wako. 

3 1 . Hakusadiki wala hakusali 

32. Bali alikadhibisha na akarudi nyuma 

33. Kisha alikwenda kwa watu wakc, na huku 
akiringa. 

34. (Ataambiwa): “Imekwisha kukufika 

(adhabu . ya Mwenyezi Mungu); imekwisha 
kukuftka ” 

35. Kisha “Imekwisha kukufika (adhabu ya 
Mwenyezi Mungu); imekwisha kukufika.” 

36. Je! Anafikiri binadamu kuwa ataachwa 
bure, (asipewe amri za Mwenyezi Mungu wala 
makatazo yake)? 

37. Je! Hakuwa tone la manii lililotonwa? 

38. Kisha akawa kidongc cha damu, kisha 
akamuumba na akamsawazisha (mwanaadamu 
kamili)? 

39. Kisha akamfanya namna mbili, 
mwanamume na mwanamke. 

40. Je! Hakuwa Huyo ni Muweza wa kuhuisha 
wafu? 


3 ej ii i 




©jjdiu' 251 $ 


4 


(£) < 1)1 £ 


739 


JUZUU 29 


TABARAKA 



Ina Aya 31 SURATUD DAHR /« Makara 2 

(Imeteremka Madlna) 

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 


1. Hakika ulimpitia Binaadamu wakati mrefu 

katika dahari, hakuwa kitu kinachotajwa. 

(Binaadamu ndiye kiumbe cha mwisho kuletwa 

ulimwenguni). 

2. Kwa hakika tumemuumba mtu kutokana na 
mbegu ya uhai iliyochanganyika: (ya mwanamume 
na mwanamke), ili tumfanyie mtihani (kwa amri zetu 
na makatazo yetu); kwa hivyo tukamfanya ni 
Mwenye kusikia (na) Mwenye kuona. 

3. Hakika sisi tumemuongoa, 

(tumembainishia) njia (zote mbili hizi; kuwa hii 
ndiyo ya kheri na hii ndiyo ya shari). Basi 
(mwenyewe tena) atakuwa mwenye shukurani au 
awe mwenye kukufuru, (kukanusha). 

4. Hakika sisi tumewaandalia, (tumewawekea 
tayari) makafiri minyororo na makongwa na Moto 
mkali. 






5. Hakika watu wazuri watakunywa kinywaji 
kilichochanganyika na kafuri. 




I. Watu wanaifanya Sura hii ndiyo ya kuondoshca Nadhiri, basi siku ya kuondosha sharti isomwe Sura hii 
ndiyo tonekane kuwa “Nadhiri unckwishaondoka.” Na haya ni uzushi tu wala hapana habari hii. 

Na hili jambo la kuweka nadhiri tunalolifanya, kama hivi kusema: “Nikizaa nitafanya. . . au Nikipata kazi . . 
au Nikisalimika katika . . .” Hili si jambo lililosuniwa wala si la kumpa mtu thawabu. Hivi inakuwa kama 
unalipana na Mwenyczi Mungu: “Ukinifanyia hivi na mimi niufanya hivi " Basi hili si Jambo linalopendwa na 
dini, kama alivyosema Mtume katika Hadithi zake zilizo sahihi. Bali akilikataza na akisema kufanya hivi ni sababu 
tu ya bakhili kutoa kitu chake. Hadithi hii imetajwa na Maimamu wakubwa wa Hadithi wote. 

Nadhiri iliyo nzuri ni kupata unalolitaka, ukatoa sadaka kwa ajili ya kushukuru hiyo neema aliyokupa; siyo 
kuagana na Mungu tangu mbele kuwa ukinipa nitakupa. 

Na hizo nadhiri zako ulizokwisha kuziweka, ziondoshe kama ulivyoweka lakini usifanye tena. 

Mwanzo wa Sura hii wamepindua muradi wa Mwenyezi Mungu. Nao ni kutaja kuumbwa Mtu wa mwanzo — 
Nabii Adamu. Wao wanampinga Mwenyezi Mungu — kama tulivyowarejeza katika marejezo ya Aya ya 30 
Suratul Baqarah — wanasema Nabii Adamu siye mtu wa mwanzo. Ndiyo katika mwanzo wa Sura hii wakapindua 
muradi wa Mwenyezi Mungu wakasema: “na inaeleza juu ya mtu kuftka ukamilifu ambao ndio kusudi la 
kuumbwa kwake.” Wanamfuata Darwin kuwa binadamu asili yao walikuwa makima! 

3. Labda mshembeli. Kwa kihindi unaitwa Chamfar na kafuri, kwa kiingereza Camphor. 

3-22. Wanatajwa wema na watakayoyapata. 


740 


JUZUU 29 


AD-DAHR (76) 


TABARAKA 


6. (Hiyo kafuri) ni mto watakaounywa waja 
wa Mwenyezi Mungu; watautiririsha mtiririsho 
(mzuri namna watakavyo). 

7 . (Watu hao ni hawa) wanaotimiza wajibu 
(wao) na wanaoiogopa siku ambayo sjiari yake 
itaenea (sana). 

8. Na huwalisha chakula maskini na mayatima 
na wafungwa, na hali ya kuwa wenyewe 
wanakipenda lchakula hicho). 

9. (Husema wenyewe katika nyoyo zao 
wanapowapa chakulu hicho): “Tunakulisheni kwa 
ajili ya kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu (tu) 
hatutaki kwenu malipo wala shukurani.” 

10. C( Hakika sisi tunaiogopa kwa Mola wetu 
hiyo siku yenye shida na taabu.” 

1 1 . Basi Mwenyezi Mungu atawalinda na shari 
ya siku hiyo na kuwakutanisha na neema na furaha. 

12. Na atawajazi Mabustani (ya Peponi) na 
maguo ya hariri, kwa sababu ya kusubiri (kwao) 

13. Humo wataegemea viti vya enzi, hawataona 
humo jua (kali) wala baridi (kali). 


14. Na vivuli vyake vitakuwa karibu yao, na 
mashada ya matunda yake yataning’inia mpaka 
chini. 


#i*t «siwwafe ejm 
• - ©tasi 

ss asi p> & ^ 




©'jjj-j 




15. Na watapitishiwa vyombo vya fedha na 
vikombe vya vigae 


16. Vigae vya fedha; wamevijaza kwa vipimo. 





17. Na humo watanyweshwa kinywaji ' 44 'j-* 

kilichochanganyika na tangawizi. 

18. Huo ni mto ulio humo (Peponi) unaitwa 
Salsabili. 




19. Na watawazungukia (kuwatumikia), 
wavulana wasiochakaa, ukiwaona utawafikiri ni lulu 
ziiizotawanywa. 


lil 




✓ 

j 



17-18. Katika Aya waliyoifanya ya 18 wanaona kuwa Mwenyezi Mungu anataja starehe za Akhera na mifano 
ya vinywewa vya humo; wao wamepindua chini juu; wamesema — katika maelezo yao — “ Zanjabyl = Wapanda 
Jabali.” Ingawa katika tafsiri wameifasiri vilivyo. 


741 



JUZUU 29 


AD-DAHR (76) 


TABARAKA 


20. Na utakapoyaona (yaliyoko) huko utaona < 21 j ^Z\U'w\ 

neema (zisizo kuwa na mfano) na ufalme mkubwa. - ' r ^ 


21. Juu yao wana nguo za hariri laini, za kijani 
kibichi na za hariri nzito. Na watavikwa vikuku vya 
fedha, na Mola wao atawanywesha kinywaji safi 
kabisa. 

22. (Awaambie)s “Hakika haya ni malipo yenuj 
na amali zenu zimekubaliwa.” 

23. Hakika sisi tumekuteremshia Qurani 
sehemu sehemu (kidogo kidogo). 

24. Basi ngojea hukumu ya Mola wako wala 
usimtii miongoni mwao mwenye kufanya, madhambi 
au mwenye kukufuru. 

25. Na likumbuke (litaje) jina la Mola wako 
asubuhi na jioni; 

26. Na usiku msujudie Yeye, na umtukuze 
usiku, (wakati) mrefu. 

27. Kwa hakika watu hawa wanayafadhilisha, 
(wanayapenda) maisha ya kiduniani na wanaacha 
nyuma yao (wanaacha kdishughulikia) siku nzito 
(hiyo ya Akhera inayowangoja). 

28. Sisi tumewaumba na tukavitia nguvu viungo 
vyao. Na tukitaka tutawaleta wengine badala yao 
walio kama wao. 

29. Hakika huu ni ukumbusho; basi anayetaka 
atashika njia ya kwenda kwa Mola wake. 

30. Wala hamuwezi kutaka asipotaka Mwenyezi 
Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye 
ilimu, Mwenye hikima. 

3 1 . Anamuingiza anayemtaka katika rehema 
yake. Na madhalimu amewawekea tayari adhabu 
iumizayo barabara. 


&3B’ 

®3}j:U ; sa 


© tii; 

. S&Jj 

'ii&A 'M’J ttj 5SfQ5 u 
I) ISyT 42 I 


74 J 



JUZUU 29 


TABARAKA 



Ina Aya 50 SURATUL MURSALAT 

(Imeteremka Makka) 

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1 . Naapa kwa (pepo) zinazoletwa kwa upole 

2. Na kwa (pepo) zinazovuma kwa kasi 

3. Na kwa (pepo) zinazopeperusha (mawingu) 
mpeperusho (autakao mwenyewe Mwenyezi 
Mungu) 

4. Zikayafarikisha mbalimbah (hayo 
mawingu) 

5. Na naapa kwa (Malaika) wanaopeleka 
mawaidha (kwa Mitume) 

6. Kwa ajili ya kuondosha udhuru au 
kuhadharisha. (Wasije wakasema kuwa 
hawakuletewa mawaidha) 

7. Hakika haya mnayoahidiwa, bila shaka 
yatatokea. 

8. Wakati nyota zitakapofutwa (nuru zake) 

9. Na mbingu zitakapopasuliwa 

10. Na milima itakaposagwasagwa 

11. Na Mitume watakapokusanywa (katika 
wakati maalumu huo uliowekwa) 

12. Kwa siku gani hiyo wamewekewa muda 
huo? 

13. Siku ya hukumu. 

14. Na nini kitakachokujuiisha siku ya hukumu 
(ni nini? Ni siku gani hiyo)! 

1 5 . Ole wao, (adhabu itawathubutikia) siku hiyo 
hawa wanaokadhibisha! 

16. Je! hatukuwaangamiza (watu) wa zamani 
(kabisa)? 


Ina Makara 2 


(r) tjLji 

<£> klSjJ ^ 3^6 
& iyji.ii 


6 « 34)^1381 


8. Kaiika Aya hii waliyoifanya ya 9 wanaona kuwa Mwenyezi Mungu anataja yatakayotokea mbinguni 
kitakapoadia Kiama; wao wanasema: “Nyota muradi wake mashekhe. . ” 


743 






JUZUU 29 


AL-MURASALAT (77) 


TABARAKA 


17. Kisha tukawaandamizia (watu) wengine. 

18. Basi hivi ndivyo tutakavyowafanya wakosa 
(wengine). 

19. Ole wao siku hiyo hao wanaokadhibisha! 

20. Je! Hatukukuumbeni kwa maji yaliyo 
dhalili? (Manii — mbegu ya uzazi)? 

21. Kisha tukayaweka mahali pa utulivu, 

22. Mpaka muda maalumu 

23. Na tukakadiria (wakati wa kutoka mtoto) 
Nasi ni wazuri kabisa wa kukadiri. 

24. Ole wao siku hiyo hao wanaokadhibisha! 

25. Je! Sisi hatukuifanya ardhi kuwa yenye 
kukusanya (viumbe) 

26. Vilivyo hai na wafu 

27. Na ndani yake tukaweka milima mirefu 
yenye kuthubutu na tunakunywesheni maji matamu. 

28. Ole wao siku hiyo hao wanaokadhibisha! 

29. (Wataambiwa siku ya Kiama); “Nendeni 
katika ile (adhabu) mliyokuwa mkiikadhibisha. 

30. "Nendeni katika kivuli (cha Moto) chenye 
mapande matatu ” 

31. Hakiwafuniki kivuli (hicho) wala 
hakiwaepushii mwako wa Moto (wa Jahanamu). 














i 


32. Hakika (Moto huo) hutoa macheche yaliyo 
kama majumba . 

33. Kama kwamba ni magamia wa rangi ya 
manjano. 

34. Ole wao siku hiyo hao wanaokadhibisha! 

35. Hii ni siku ambayo hawatasema (kitu) 

36. Wala hawatapewa ruhusa (kutoa udhuru) 
wakapata kutoa. 


' 1 , 'V £ 

4sswrsusti5i 


25,26. Katika maelezo ya hizi Aya walizozifanya ni za 26-27 wametia chungu ya farumu ili kukataa 
kuptlekwa Nabii Isa mbinguni. Na itikadi hii tumeitia katika marejezo ya Aya ya 54 na ya 55 za Surai Aali ■ 
Imran. Na Aya ya 157 Surat annisaa na aya ya 117 ya Suratil Maida. 

28-40. Yanatajwa yatakayowapata wabaya, kama katika Suratud Dahr yalivyotajwa yatakayowapata watu 
wema. 


744 



JUZUU 29 


AL-MURASALAT (77) 


tabaraka 


37. Ole wao siku hiyo hao wanaokadhibisha! 

38. (Waambiwe): “Hii ni siku ya Hukumu, 
tumekukusanyeni nyinyi na waliotangulia.” 

39. “Ikiwa mnayo hila (ya kujiepusha na 
adhabu) ifanyeni juu yangu.” 

40. Ole wao siku hiyo hao wanaokadhibisha! 

41. Bila shaka wamchao Mungu watakuwa 
katika vivuli na mito 

42. Na matunda (namna namna) 
wanayoyapenda. 

43. (Waambiwe): “Kuleni na kunyweni kwa 
furaha kwa sababu ya yale mliyokuwa mkiyatenda.* 

44. Namna hivi sisi tunawalipa watendao 
mema. 

45. Ole wao siku hiyo hao wanaokadhibisha! 

46. Kuleni na mjifurahishe kidogo tu (nyinyi 
makafiri, hapa duniani). Hakika nyinyi ni maasi, 
(basi mtapata tu adhabu Akhera). 

47. Ole wao siku hiyo hao wanaokadhibisha! 




© sjas £&» e* igs i; # 

© OtdJ 

© J B&» 


^ — ^»2$ 'S/i 


* 7uJ ^|7 


48. Na wakiambiwa-. “Inameni (kuabudu),” 
hawainami. 

49. Ole wao siku hiyo hao wanaokadhibisha! 

50. Basi simulizi gani baada ya hizi (simulizi za 
Qurani) wataziamini? 


t '?{ i .7 y < L 



745 


50 




lm Aya 40 SURATUN NABAA 

(Imetererrka Makka) 

Kwa jina la Mwenyezi Mungu Mwenye kuneemesha 
neema kubwa kubwa na Mwenye kuneemesha 
neema ndogo ndogo. 

r. Wanaulizana habari gani? 

2. Ile habari iliyo kuu (ya kufufuliwa 
viumbe) 

3. Ambayo wanakhitalifiana 

4. Nawakome!. (Wasikhitalifiane). Hivi 
karibuni watajua (ukweli wake) 


Ina Mokkarn 2 



5. Kisha nawakome! Hivi karibuni watajua 
(ukweli wake). 

6. Je! Hatukuifanya ardhi kuwa tandiko 

7. Na milima kuwa kama vigingi (vya ardhi) 

8. Na tukakuumbeni wanaume na wanawake 

9. Na Tukaufanya usingizi wenu kama kufa 

10. Na tukaufanya usiku kama guo 
(mnalofunikwa) 




n. Na tukaufanya mchana kama kufufuka. 




2. Habari kubwa ambayo makafiri walikuwa wakiulizana wenyewe kwa wenyewe, ni habari ya Utume wa 
Bwana wetu Muhammad (s.a.w.). Walikuwa wakiulizana: Ni kweli huyu ni Mtume wa Mwenyezi Mungu? Na hili 
analodai kuwa Mwenyezi Mungu ni Mmoja tu, na kuwa kuna siku ya Kiama, ni hakika mambo haya? 

4. Tamko hili " Kallaa " limekuja mara kwa mara katika Qurani. Na mara huja kwa maana ya "Kukanya” 
(kukataza), na mara nyengine huja kwa maana ya “kukana” (kukanusha), na mara nyingine huja kwa maana ya 
"Kukokoteza” (kuthibitisha au kuhakikisha). Na kila mahali hufasiriwa kwa ifaavyo. 

3. Mwenyezi Mungu anawaambia hapa kuwa wakome, wawache kudhani mambo ya batili Wakiwa hawajajua 
hata sasa kwamba Muhammad ni Mtume, na Mwenyezi Mungu ni Mmoja tu, na kuwa kuna Siku ya Mwisho ya 
kila mm kulipwa kwa alilolttenda, basi hapo, yaani Siku ya Kiama, itawafunukia kweii, na watajua kwamba 
aliyokuwa akiwaambia Mtume ni ya kweli. 

6. Tangu Aya hii mpaka Aya 16 Mwenyezi Mungu anawaonesha waja Wake neema nyingi alizowaneemesha, 
ili wafahamu kwamba, Mwenye kuneemesha neema kama hizi katika Ulimwengu, hawawachi waja Wake katika 
upotevu pasi na kuwaletea mtu wa kuwaongoa njia njema ya kuwafikisha katika neema za Dunia na Akhera, na 
kwamba Mwenye kufanya yote haya hapana jengine liwezalo kumshinda. Na maaiu ya “Tandiko” hapa ni mahali 
pa kumfaa mtu kufanya alitakalo katika maisha yake. Si mapendelco yake kuwa Ardhi imekaa kama Tandiko la 
kitanda. (Taz. Sawi, katika Sura ya Al-Ghashiyah.) 


746 


cro 



